Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


TOMO 40 BILANG 10 BASAHIN AT TALAKAYIN OKTUBRE 2020 


EDITORYAL 


Magpunyagi sa pakikibaka para sa lupa at kabuhayan sa 
gitna ng COVID-19 at pasismo ni Duterte! 


bayong galit at puot ang nararamdaman ng masang magsasaka sa rehimeng US-Duterte. Lumala pa ang 

miserableng kalagayan ng mga magsasaka ngayong pandemya at mga kalamidad dahil sa matinding 
kapabayaan at kontra-magsasakang patakaran ng gubyernong Duterte. Patuloy silang inaagawan ng lupa, 
nananatiling bagsak ang presyo ng mga produktong bukid at laganap ang terorismo ng estado sa kanayunan sa 
tabing ng covid-related missions. Dahil dito, higit na itinutulak ni Duterte ang masang magsasaka na lumahok 
sa armadong pakikibaka para labanan at ibagsak ang rehimen. 


Hindi. na 7 makabangon sa 
matinding Bs kahirapan, higit na 


nagdurusa ang mga magsasaka 


beses lamang ito naipamahagi at ang pagbebenta ng kalakal ng 
sa 597,000 magsasaka lamang sa mga katutubong Mangyan dahil 
loob ng anim na buwang lockdown. ipinagbawal ang mga tianggean. 


sa kriminal na pagpapabaya at 
palyadong pagharap ng rehimeng 
Duterte sa krisis ng (COVID-19. 
Bunga ng pandemya, aabot na sa 9.7 
milyong magsasaka ang nawalan ng 


Sa Lopez, Quezon ay dalawang 
beses lamang namigay ng ayudang 
pinansyal at pagkain na papatak 
lamang sa P2,167 kada buwan sa 
bawat bahay. 


Kinokotongan rin sa mga (Covid 
checkpoint ang mga magsasakang 
nagluluwas” 8 ng kanilang B8Bmga 
produktong bukid sa bayan. 


Walang na ngang makain ang mga 


hanapbuhay. Ang tugon ng rehimen: 
kakarampot na ayudang P5,000 
sa ilalim ng Social Amelioration 
Program. Subalit, ayon sa ulat mismo 
ng Department of Agriculture, isang 


Ci 
R 
a. 


KY! 


(Cl aa lis 


Gutom at pasakit naman ang 
idinulot ng militaristang lockdown 
ng rehimen sa mga magsasaka. Sa 
Mindoro, tumigil ng isang buwan 


magsasaka, patuloy pang bumababa 
ang presyo ng mga produktong bukid 
sa pamilihan. Sa gitna ng pandemya, 
nagpatupad pa si Duterte ng bagong 


KALATAS 


Oktubre 20 
TOMO 40 BILANG 10 


NILALAMAN 


Magpunyagi sa pakikibaka para sa 
lupa at kabuhayan sa gitna ng COVID-19 at 
pasismo ni Duterte! 


Mga huwad na reporma sa lupa ng 
mga nagdaang rehimen 


Rebolusyong agraryo, tugon sa malaon 
nang kahilingan ng magsasaka sa lupa 


Kilos Protesta: Buwan ng Magsasaka 


Tambak na pahirap: Ang perwisyo at 
panganib ng reklamasyon 


Atake ng 59th IBPA, binigo ng AMC- 
BHB Quezon 

Microfinance, huwad na kaligtasan ng 
mahihirap 

Nagpapatuloy na FMO sa gitna ng 
pandemya at bagyo 

Tugon ni PDG: Hinggil sa pagbawi sa 
pondong coco levy 

Kampanyang pagpapalaya para 

sa mga bilanggong pulitikal ng Palawan, 
nagpapatuloy 


Kultura: Mabuhay ang 
diwa ng Rebolusyong Oktubre ng 1917 ng 
mamamayang Ruso! 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng ating 5BB8pahayagan. Magpadala. ng 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 
rebolusyonaryong karanasan ma maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 


ng mga liham sa: 


O st.kalatas@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


anti-magsasakang programang Mega Farm and Food Security na 
inaasahang sasaklaw sa 120,000 ektaryang lupa para pagtamnan 
ng mga high value crop na mataas ang halaga at madaling ibenta sa 
pandaigdigang pamilihan. 


Samantala, ipinauuna ngayon ng rehimen ang mga kontrata at 
proyekto sa mina upang diumano'y makabangon ang ekonomiya 
sa krisis ng pandemya. Sa rehiyon, inilulusot ang pagtatayo sa 
mapanirang proyektong New Centennial Water Source-Kaliwa Dam at 
pagpapatuloy ng mga minahan sa Mindoro at Palawan. Malinaw na 
walang ibang makikinabang dito kundi ang mga kasapakat ni Duterte 
na mga panginoong maylupa at burgesya kumprador at ang mga 
kasabwat na negosyanteng Tsino at Amerikano. 


Sa isang taong pag-iral ng anti-magsasakang Rice Liberalization 
Law, pinatay ni Duterte ang kabuhayan ng milyun-milyong magsasaka 
sa mga palayan habang patuloy na nakokonsentra sa mga miyembro 
ng rice cartel ang suplay ng bigas sa bansa. Iniresulta pa nito ang 
pagbulusok ng presyo ng palay mula P25 tungong P13 bawat kilo. Sa 
Mindoro, sumadsad sa P8 kada kilo ang presyo ng palay na kumitil sa 
kabuhayan ng daan-daang libong magsasaka ng palay sa isla. 


Napakailap ng serbisyong pangkalusugan sa mga magsasaka. Bago 
pa ang pandemya, hirap nang magpagamot ang mga magsasaka 
dahil malayo ang mga ospital at mataas ang singil sa serbisyong 
pangkalusugan. Hanggang ngayon, nagbibingi-bingihan ang rehimen 
sa panawagan ng masang anakpawis na libreng mass testing, libreng 
pamamahagi ng face masks at abot-kayang pagpapagamot sa virus. 


Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga magsasaka matapos ang 
hagupit ng bagyong Quinta at Rolly. Hindi pa nakakabangon sa 
tagtuyot ang mga niyugan sa Quezon, sinalanta pa ng dalawang bagyo. 
Dagdag pasakit ang pananalasa ng super typhoon na Rolly sa buong 
rehiyon. Tulad ng pandemyang COVID-19, hindi handa ang rehimeng 
Duterte sa pagharap sa mga kalamidad na ito. 


Walang interes ang rehimeng Duterte na paunlarin ang sektor 
ng agrikultura kaya taun-taon binabawasan ang badyet para rito. 
Pangunahing pinagtutuunan ng rehimen at pinaglalaanan ng pondo 
ang imprastraktura. Sa ipinasang pambansang badyet ng Kongreso 
para sa 2021, gamumo ang inilaang pondo sa Department of 
Agriculture na aabot ng P80 bilyon o 2.2196 lamang nito. Samantala, 
aabot ng P1.1 trilyong badyet ang ibinubuhos sa mga proyektong pang- 
imprastraktura pero hindi ito nakabalangkas para sa pagtuwang at 
pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. 


Hirap at pasakit naman ang dulot ng presensya ng AFP-PNP sa 
kanayunan lalo ngayong pandemya. Bukod sa takot at teror na 
idinudulot nito sa mga magsasaka at katutubo, tumataas pa ang risgo na 
lumaganap ang sakit na COVID-19 dahil walang suot na face masks 
at hindi nagpapatupad ng physical distancing ang mga berdugong 
militar at pulis sa mga isinasagawa nitong pekeng covid-related 
missions. 


Sa TK, libu-libong magsasaka at katutubo ang lumikas upang 
makaiwas sa mga atake ng AFP-PNP. May mga kaso pa ng paghaharang 
ng pagkain at pagkokontrol sa dami ng mga binibili ng mga magsasaka. 
Pinagbabawalan ang mga magsasaka at katutubo na pumunta sa 
kanilang mga kaingin. Nagpataw rin ang mga militar ng curfew. May 
karanasan sa Oriental Mindoro na pinahihiga sa kabaong ang sinumang 
lalabag sa curfew. 


Aabot ng 277 magsasaka ang pinaslang ng rehimeng Duterte sa 
buong bansa. Tampok sa rehiyon ang pagpaslang sa lider ng samahan 


OKTUBRE 2020 


ng maliliit na gold panners sa 
Palawan na si Adonis Shu at kay 
Froilan Reyes na barangay captain 
sa Kalayaan, Laguna. Daang bilang 
ng mga magsasaka sa rehiyon ang 
inaresto at pinaratangan bilang 
mga kasapi o tagasuporta ng BHB. 
Walang puso ang rehimen sa patuloy 
na pagpapalayas sa mga magsasaka 
sa Hacienda Yulo sa Brgy. Cabuyao, 
Calamba, Laguna kahit sa gitna ng 
COVID-19. 


Simula't sapul, walang interes si 
Duterte na tugunan at resolbahin 
ang labis na kagutuman at kahirapan 
ng mga magsasaka. Naghihikahos 
ang mga magsasaka sa patuloy na 
pagbagsak ng industriya ng palay, 
niyog at asukal--mga pangunahing 
produkto sa bansa.  Pinalala pa 
ito ng rehimen sa pagbibigay ng 
kapangyarihang maghari ang mga 
panginoong maylupa, asendero't 


Balik-tanaw sa kasaysayan 
Mga huwad na reporma sa lupa ng 
mga nagdaang rehimen 


alaon nang tinalikuran ng estado ang mga magsasaka. 
Simula noong panahon ng gubyernong Komonwelt 
hanggang kasalukuyan, ipinatupad ang iba't ibang huwad 
na reporma sa lupa upang pagsamantalahan at agawan ng 
lupa ang mga magsasaka o kaya upang payapain ang mga 


pag-aaklas ng masang magsasaka. 


Ginawang malaganap ang 
pagtititulo ng lupa noong panahon 
ng pananakop ng mga Amerikano 
sa ilalim ng Land Registration Act 
ng 1905 at Cadastral Law Act ng 
1907 na ginawang instrumento sa 
malawakang pang-aagaw ng lupa. 
Sa ilalim ng Philippine Organic Act 
of 1902, nakipagnegosasyon ang US 
sa Vatican upang pwersahing ibenta 
ang malalawak na lupaing pag- 
aari ng mga prayle--isang iskema 
upang tiyaking maibabalik sa mga 
katutubong panginoong maylupa 
(PML) at kolaboreytor ang mga 
nabawing lupa ng rebolusyonaryong 
kilusan at masang magsasaka sa 
mga Espanyol. 


Tiniyak naman ng gubyernong 
Komonwelt na magiging alipin 
ang mga magsasaka sa ilalim ng 
sistemang kasama na itinatakda ng 


OKTUBRE 2020 


komersyante sa kanayunan. Patuloy 
na sinusupil ng mga armadong 
pwersa ng estado at pribadong goons 
ang mga nakikibakang magsasaka. 


Sa kabilang banda, patuloy na 
tinutugunan ng rebolusyonaryong 
kilusan ang interes ng mga 
magsasaka. Sa mahigit limang 
dekadang pagsusulong ng rebolusyon 
sa bansa, unti-unting nabawi ng mga 
magsasaka ang lupang inagaw sa 
kanila. Ang BHB ang tanging hukbong 
nagtatanggol sa mga magsasaka 
at nagsusulong ng digmaan para 
hindi na muling maagaw ang 
lupang napagtagumpayan nila. Sa 
panahon ng COVID-19, ang BHB ang 
nagbibigay ng serbisyong medikal at 
ayuda sa mga magsasaka at katutubo 
na inabandona ng estado. 


Pinatunayan na ng mga nagdaang 
taon ang katumpakan ng isinusulong 
ng PKP-BHB-NDFP na demokratikong 


Rice Share Tenancy 
Act ng 1933. Ginamit 
ng mga PML ang 
butas ng batas na 
ito sa malawakang 
pagpapalayas sa 
mga kasama sa 
pagtatapos ng isang 
taong kontrata tulad ng nangyaring 
malawakang pagpapalayas 5B sa 
mga magsasaka sa Gitnang Luzon 
noong maagang bahagi ng dekada 
1940. Ginamit naman ng mga 
asendero sa plantasyon ng tubo ang 
Commonwealth Act 4113 ng 1933 
upang dayain ang mga magsasaka 
sa kwentada ng katumbas na 
halaga ng asukal at molasses sa 
inaning tubo na ibinibenta sa 
mga azucarera. Gumagamit ang 
mga PML ng iba't ibang paraan ng 
panloloko sa pagkwenta ng gastos 


rebolusyong 79 85bayan (DRB) sa 
pamamagitan ng matagalang 
digmang bayan upang kamtin ang 
pambansa at demokratikong interes 
ng sambayanang Pilipino. Ang 
digmang bayan ay isang gerang 
magsasaka na siyang lulutas sa 
pangunahing problema ng mga 
magsasaka na kawalan ng lupa. Higit 
na kailangang tibayan ng mga 
magsasaka ang kanilang hanay para 
labanan at ibagsak ang pasistang 
rehimeng US-Duterte. Libu-libo mula 
sa hanay ng masang magsasaka at 
mga demokratikong uri. ang 
nagpasyang humawak ng sandata at 
lumahok sa rebolusyon. Tanging sa 
pamamagitan ng DRB magkakaroon 
ng katuparan ang matagal nang 
mithiin ng masang magsasaka na 
magkaroon ng. sariling lupang 
masasaka at lubos na tamasahin ang 
yaman na kanilang pinagpaguran. 


sa pagtatanim, pagbubungkal at 
pag-ani. 


Nang mag-umpisa ang papet 
na republika at manumbalik ang 
kontrol ng imperyalistang US sa 
bansa, sinimulan nina Roxas at 
Quirino ang pang-aagaw ng lupa 
sa mga magsasaka gamit ang mga 
huwadhna reporma at dahas. Ipinasa 
ni Roxas ang Republic Act No. 31 
na sinususugan ang Rice Tenancy 
Act ng 1933 at maling tinawag na 


Sundan sa pahina 4 


3 KALATAS 


batas na “70-30”. Sa katotohanan, 
makukuha lamang ng tenante ang 
5596 ng ani kung sarili niya ang 
kalabaw at mga kagamitang pansaka 
habang paghahatian ng PML at 
magsasaka ang iba pang gastos. 
Samantala, 7096 ang mapupunta 
sa tenante kung sasagutin nya ang 
lahat ng gastos mula sa pagtatanim 
at kultibasyon ng lupa. 


Sa ilalim ng rehimen nina 
Magsaysay, Macapagal at Marcos, 
nagawang matipon muli sa kamay 
ng mga PML ang malalawak na 
lupain. Ipinasa ni Magsaysay ang 
Agrarian Relations Act ng 1954. 
Ipinako lamang ng batas ang upa- 
sa-lupa sa 3096 ng netong ani 
matapos awasin ang gastos sa 
pataba, pestisidyo, herbisidyo, pag- 
ani at thresher. 


Itinakda naman ng Land Reform 
Act ng 1955 ang maksimum na 
retention limit na 300 at 600 
ektarya na magkakarugtong na 
lupain para sa mga pribadong 
indibidwal at korporasyon, ayon 
sa pagkakasunod. Nilikha nya ang 
Agricultural Credit and Cooperative 
Financing.” Administration para 
diumano sa layuning tulungan ang 
masang magsasaka sa kabuuan 
subalit naging kasangkapan lamang 
para kontrolin ng mga PMIU, 
komersyante-usurero, burukrata 
at mayamang magsasaka ang mga 
pekeng kooperatiba at (dayain 
ang mga maralita at panggitnang 
magsasaka. 


Isinabatas naman ni Macapagal 
ang Agricultural Reform Code 
noong 1963 na nagkukunwang 
progresibo at gumawa ng huwad na 
pangako na palalayain ang masang 
tenante. Sa ilalim ng Agricultural 
Reform Code ni Macapagal, 
ipinailalim ang masang magsasaka 
sa sistemang buwisan (leasehold 
tenancy) mula sa. sistemang 
partehan (share tenancy) sa mga 
lugar na idineklarang land reform 
districts. Sa ilalim ng sistemang 
buwisan sasagutin lahat ng tenante 
ang gastos sa produksyon at 
magbabayad ng taunang buwis 
na 25946 na katumbas ng netong 
taunang ani na kinuwenta sa loob 
ng tatlong normal na anihan. 


4 KALATAS 


:WP 


'N 8 yr KS 
k. aasa i 
AK Ti). E. 


o 


Sa likod ng matatayog na 
pangako ng batas ay ang 
pagbibigay ng katiyakan sa 
lahat ng PML na babayaran ng 
gubyerno sa makatwirang presyo 
ang lupang kukunin sa kanila para 
ipamahagi sa masang magsasaka. 
Subalit, hindi. naman kayang 
bayaran ng mga magsasaka ang 
presyo ng lupang ipamamahagi ng 
reaksyunaryong gubyerno. Wala 
ring sapat na pondo ang gubyerno 
para bayaran ang mga lupang 
binawi sa mga PML liban sa ilang 
pakitang-tao lamang. 


Sa ilalim ng diktadurang Marcos, 
walang ipinatupad na tunay na 
reporma sa lupa. Boladas lamang 
ang pagpapailalim sa buong bansa 
sa reporma sa lupa. Walang 
pinagkaiba ang Presidential Decree 
No. 2 at No. 27 sa Agriculatural 
Land Reform Code ng 1963 at 
Agrarian Code ng 1971 na inaalis 
ang sistemang kasama kapalit ng 
sistemang buwisan. Sa katunayan, 
inoobliga ang masang tenante na 
magbayad ng nakapirmi at mataas 
na upa-sa-lupa kaysa ibinabayad 
ng mga kasama sa ilalim ng dating 
sistema ng partihan. 


Sa isang banda, ginamit ni 
Marcos ang huwad na reporma sa 
lupa bilang tabing upang bawiin 
ang karapatan sa pagsasaka ng 
masang tenante kapalit ng mataas 
na nakapakong upa-sa-lupa, 
itaguyod ang usura, pagpapalawak 
ng mga korporadong sakahan at 
ibayong pagpapayaman sa mga 
kontroladong 5398B5horporasyon ng 
mga Marcos na kumokopo sa 
mga kontrata sa reaksyunaryong 


gubyerno sa pagbenta ng pataba, 
pestisidyo at kagamitan-pansaka. 


Sa ilalim ng rehimeng Aquino, 
isinabatas. ang Bs Comprehensive 
Agrarian Reform Program 
(CARP) na higit na nagpadulas sa 
konsentrasyon ng mga lupain sa 
kamay ng mga PML. Ipinagpatuloy 
lamang ni Ramos ang CARP ni 
Aquino sa ilalim ng kanyang 
Medium Term Development 
Program at ng rehimeng Arroyo 
naman ang Comprehensive Agrarian 
Reform Program with Extension and 
Reforms. Mas masahol pa, tuluyang 
inagaw ang lupa sa mga magsasaka 
sa. pamamagitan ng  iskemang 
pagpapalit-gamit ng lupa sa ilalim ng 
mga rehimeng Arroyo at BS Aquino Ill. 


Pantapal.” na. solusyon at 
pakitang-tao ni Duterte ang 
pamumudmod ng mga pekeng 
titulong Certificate. of 5 Land 
Ownership Award (CLOA) sa mga 
magsasaka. Ipinagmamalaki itong 
solusyon sa kawalan ng lupa ng mga 
magsasaka, subalit ang mga lugar 
kung saan namamahagi ang rehimen 
ng CLOA ay mga lugar kung saan 
nagkamit ng makabuluhang 
tagumpay ang rebolusyonaryong 
kilusang magsasaka sa pagsusulong 
ng rebolusyong agraryo at pagbawi 
sa lupang inagaw ng mga PML at ng 
reaksyunaryong estado. Malinaw 
na ang programa ni Duterte ay 
pakana upang muling makonsentra 
sa mga PML ang mga nabawing 
lupain ng masang magsasaka. 


OKTUBRE 2020 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Rebolusyong agraryo, tugon sa malaon nang kahilingan ng mga 
magsasaka sa lupa 


A "3 demokratikong rebolusyon ng bayan sa esensya ay isang digmang magsasaka. Pinalalaya nito ang 
pinakamalawak na bilang ng mamamayang Pilipinong dantaon nang dumaranas ng pagsasamantala 
at pang-aapi. Sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at pagsusulong ng rebolusyong agraryo (RA) sa 
kanayunan, unti-unti nitong binabaligtad ang imbing kalagayan at pinapahina hanggang sa tuluyang mawasak 
ang mga pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa masang magsasaka. 


Ang rebolusyonaryong programa 
sa reporma sa lupa ay nakabatay sa 
makatarungang kahilingan ng uring 
magsasaka at mga manggagawang 
bukid para sa lupa. Habang 
ipinupundar ang rebolusyonaryong 
lakas sa kanayunan, unti-unti nitong 
naipatutupad ang nilalaman ng 
rebolusyonaryong programa sa lupa 
na may sumusunod na minimum na 
layuning pagpapababa ng upa-sa- 
lupa, pagpawi sa usura, pagpapataas 
ng sahod ng mga manggagawang 
bukid, pagpapataas ng presyo ng mga 
produktong bukid at iba pa, at ng 
maksimum na layuning kumpiskasyon 
ng mga lupain ng malalaki at 
despotikong panginoong maylupa 
(PML) at ang pamamahagi nito nang 
libre sa mga maralitang magsasakang 
wala o kulang sa lupa. 


Ang mga tagumpay ng inilulunsad 
na iba't ibang anyo ng mga 
pakikibakang armado at di-armado 
ng mga magsasaka para sa lupa at 
ang pagpapalakas ng kanilang hanay 
ay paglalatag para makamit ang 
maksimum na programa, ang ganap 
na kalutasan ng problema sa lupa. 


Sa TK, kasabay ng pagsulong 
ng armadong pakikibaka, 
nagkamit ang mga magsasaka 
ng mga tagumpay sa kanilang 
pagsusulong ng RA. 


Sa probinsya ng Quezon, 
masalimuot ang naging 
karanasan ng Baryo Pag-asa” sa 
kanilang pakikibaka para sa lupa. 
Simula pa dekada “80, magiting 
nilang ipinaglaban ang kanilang 
karapatan sa lupa. Sa nagdaang 
mga dekada, nagawa nilang 
mapataas ang partehan tungong 
50-50 mula 70-30 pabor sa PML. 
Sa kanilang lakas, napalayas nila 
ang PML at napakinabangan nila nang 


“Binago ang pangalan ng mga tao at lugar para sa 


kanilang kaligtasan 


OKTUBRE 2020 


buo ang lupang pinagpaguran nila. 


Ganunpaman, dahil hindi pa 
naman nababago ang pyudal 
at malapyudal na relasyon sa 
kanayunan at nalalansag Bang 
kapangyarihan” ng mga  PML 
sa kabuuan, nakapamayagpag 
ang  komersyanteng si. Favon“ 
na nagpautang sa gipit na mga 
magsasaka sa ilalim ng sistemang 
sangla. Sa pamamagitan nito at ng 
ibayo pang panggigipit, nakalikom 
si Favon ng malalawak na lupain 
mula sa mga nailit na lupang sangla 
na di na kayang tubusin ng mga 
kawawang magsasaka. Habang di 
pa natutubos, pinagtrabaho niya ang 
mga magsasaka sa nakasangla nilang 
lupa kung saan 50-50 ang kanilang 
hatian. Labas pa rito ang taunang 
bayad sa kanilang isinanglang lupa at 
interes. 


Bukod dito, malaya ang PML na 
magpapasok ng mga maglulukad 
kapag panahon ng taglukad kung 
saan paghahatian nila ng mga 


magsasaka ang bahaging 5046 sa 
ani. Obligadong kay Favon isusulit 
ang kopra kung saan dagdag pang 
pinagsasamantalahan ang 5BB3mga 


maglulukad sa ilalim ng sistemang 
tara, taktak? at resikada”. 


Dahil tuloy-tuloy ang pakikibaka 
ng Baryo Pag-asa, “di nagtagal ay 
ipinakat ang isang detatsment ng 
CAFGU na nakapwesto malapit sa 
tindahan ni Favon. Ginamit ni Favon 
ang mga CAFGU para manmanan 
ang kilos ng mga taumbaryo at 
takutin sila. Ang kalagayang ito 
ang nagbunsod sa mga magsasaka 
upang higit na magkaisa. 


Nagpulong at nagkaisa ang mga 
magsasakang igiit kay Favon ang 
partehang 70-30 pabor sa magsasaka 
(tersyong baligtad) at akuin ng PML 
ang upa sa paglulukad sa kanyang 
mga tauhan sa halip na kaltasin pa 
ito sa kabahagi ng mga magsasaka 
sa ani. Isinama rin sa kahilingan ang 
pagpapataas ng presyo ng kopra. 
Samantala, upang mapalawak ang 
kanilang hanay, isinama ng mga taga- 
baryo Pag-asa sa inilunsad nilang 
petisyon ang mga karatig-baryong 
pinagsasamantalahan rin ni Favon. 


Nang makalikom ng maraming 
pirma saka hinarap ng mga 
magsasaka ang PML para sa 
serye ng dayalogo. Tatlong 
araw na nagpiket ang mga 
magsasaka sa harap ng bahay/ 
tindahan ni Favon.. Walang 
nagawa ang kalapit na CAFGU 
detatsment sa determinadong 
pagkilos ng mga maralitang 
magsasaka. Nagtagumpay ang 
determinadong pagkilos na ito 
at nakamit ang pagpapataas ng 
presyo ng kopra at partehang 
70-30. Samantala, ang mga 
tauhan ay babayaran ni Favon 


1 Bayad sa sako, kadalasa'y katumbas 
ng 1 kilo 

2 Bayad sa nagtataktak sa kopra 
mula sa sako na ibinabawas sa kita ng 
magsasaka 


3 Kaltas para sa moisture content 


5 KALATAS 


nang arawan batay sa kalakaran sa 
baryo. 


Sa bayan naman ng Magsikap” 
at Pangahas“ sa isla ng Mindoro, 
nagawang bawiin ng mga magsasaka 
ang kanilang lupa sa mga despotikong 
PMLna sina Reyes” at Jimenez”. Ang 
mga naturang PMLay may armadong 
goons na ginagamit para supilin 
at dahasin ang mga magsasaka. 
Sapilitang pinaghawan ang mga 
magsasaka ng malalawak na tubigan 
at nang maging produktibo na ito ay 
ipinataw naman ang partehang 80- 
20 pabor sa PML. Hindi rin nakatutol 
ang mga magsasaka nang ginawang 
pastuhan ng baka ang kanilang mga 
sakahan. 


Nabigyang pag-asa ang mga 
magsasaka nang dumating ang 
BHB sa lugar. Sa tulong ng BHB, 


nagkaisa ang mga magsasaka at 
naitayo ang kanilang samahan sa 
Magsikap at Pangahas. Plinano nila 
ang mga okupasyon at paglalansag 
ng pastuhan kung saan nagbuwis 
ng buhay ang dalawa nilang 
kasamahang magsasaka. BB Matagal 
nilang ipinundar ang kanilang lakas 
na hindi nagapi ng pandarahas ng 
mga PML. 


Ginawaran ng rebolusyonaryong 
hustisya ng BHB si Jimenez para sa 
kanyang utang na dugo at tuluyang 
napalayas ang kanyang angkan. 
Sa malawak na pastuhan, itinatag 
ng mamamayan ang Barangay 
Muog”. Mula noon, taun-taon 
nitong ipinagdiriwang ang araw 
ng pagkakatatag ng baryo at ang 
tagumpay ng isinulong na RA. 


llan lamang ang mga ito sa 
tagumpay ng mga magsasaka sa 
kanilang patuloy na pakikibaka para 
sa lupa. Sa rehiyon, libu-libong 
ektaryang lupain ang naipamahagi at 
pinakikinabangan na ng mga bagong 
henerasyon ng mga magsasaka at 
mamamayan. Hanggang sa 
kasalukuyan, B nagpapatuloy 8 ang 
pakikibaka para pawiin ang iba't 
ibang pagsasamantalang pyudal at 
malapyudal kasabay ng maalab na 
pakikibaka ng mga magsasaka at 
lumalagablab na digmang magsasaka 
sa kanayunan. Bunga ng mga 
tagumpay ng RA, higit na sumisigla 
ang armadong pakikibaka, daan- 
daan ang sumasampang magsasaka 
sa BHB at lalong tumatatag at 
lumalawakang mgarebolusyonaryong 
base. 


KILOS PROTESTA 


Ayon sa KASAMA-TK, “Hindi 
pa natatapos ang ating pakikibaka 
para sa tunay na reporma sa lupa at 
panlipunang paglaya.” 


Kinundena ng KASAMA-TK ang 
iba't ibang pasakit na kinaharap ng 
mga magsasaka ngayong taon mula sa 
mga natural na kalamidad hanggang 
sa pangangamkam ng mga PML at 
malaking burgesyang komprador 
sa lupa ng mga magsasaka. Anila, 
kriminal na pagpapabaya ng 
rehimen ang pagtalikod sa daing ng 
mga magsasaka mula sa pagsabog 
ng Bulkan Taal, krisis ng pandemyang 
COVID-19 at pananalasa ng mga 
bagyong sumalanta sa mga bukirin 
na nagpadapa sa mga pananim at 
nagpalubog ng mga bahayan. 


Dagdag ng KASAMA-TK, “Kasabay 
ng pananalasa ng mga natural na 
kalamidad, higit ma naghihirap 
ang mga magsasaka sa patuloy na 


6 KALATAS 


pagbagsak ng presyo 
ng palay habang 
sumisirit ang presyo 
ng bigas sa Rice 
Liberalization Law, 
hindi pagbabalik ng 
coco levy fund sa mga magsasaka sa 
niyugan, agresibong pagpapatupad 
sa Build, Build, Build na yumuyurak sa 
lupaing ninuno ng mga pambansang 
minorya, katulad ng Kaliwa-Kanan 
at Laiban Dam at pagraratsada sa 
pagpapalayas sa mga magsasaka 
at mamamalakaya sa kanilang 
mga tahanan kahit sa panahon ng 
pandemya.” 


Karamihan sa mga biktima ng 
mga paglabag sa karapatang tao ay 
mula sa hanay ng mga magsasaka. 
May naitalang 277 magsasakang 
pinaslang sa ilalim ng rehimeng 
Duterte. Umigting ang militarisasyon 
at terorismo ng estado sa kanayunan 
nang ipatupad ang  Anti-Terror 


ia a 


Magsasaka sa Timog Katagalugan, tuluy-tuloy ang 
laban para sa lupa at Karapatan 


Naglunsad ng kilos protesta ang mga 
magsasaka sa pangunguna ng Katipunan ng mga Samahang 
Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK) sa 
Batangas Pier noong Oktubre 21 bilang pagsasara sa Buwan 
ng Magsasaka 2020. Nakiisa sa pagkilos ang iba't ibang 
sektor na sumusuporta sa laban ng masang magsasaka. 


PENSAN 


Ue era 
SAY DAN 
Ne, 


Law. Iniulat rin ng KASAMA-TK ang 
nagpapatuloy na red-tagging at 
sarbeylans sa kanila ng rehimen. 


“Ang pasismo. ng  tiranikong 
rehimen ay lalo lamang nagpapaalab 
sa ating mga damdamin upang 
manindigan, ipaglaban at makamit 
ang hustisya para sa ating mga 
anakpawis. Ang ating mahigpit na 
pagkakaisa ang nagpapahina sa 
rehimen at sa kanyang gubyerno ng 
mga kurap at mamamatay-tao. Hamon 
sa ating nagkakaisang hanay ang 
patuloy na paglawak upang puspusang 
ihiwalay si Duterte hanggang sa 
kanyang tuluyang pagbagsak,” 
pagtatapos ng KASAMA-TK. 


OKTUBRE 2020 


LATHALAIN 


Tambak na pahirap 


Ang perwisyo at panganib ng reklamasyon sa Manila Bay at Cavite 


uwad na kaunlaran at matinding kapahamakan--ito ang hatid ng mga proyektong reklamasyon at 
kumbersyon sa baybayin ng Cavite at Manila Bay na pakana ng rehimeng Duterte. 


Sa ilalim ng Build, Build, Build at 
Reclamation and Development Plan 
na minana mula sa rehimeng BS 
Aquino, iniraratsada ng kasalukuyang 
rehimen ang pagtatambak sa higit 
31,000 ektarya ng Manila Bay. Kasama 
rito ang lampas 4,500 ektaryang 
baybayin ng (Cavite na sayt ng 
malalaking proyektong reklamasyon 
na pinagsososyohan ng gubyernong 
Duterte. at. mga: kumpanyang 
pagmamay-ari ng kanyang mga kroni 
at kaibigang Tsino. 


Wawasakin ng mga proyektong 
ito ang tirahan at kabuhayan ng 
higit 330,000 residente sa 95 
barangay sa Cavite na nasa palibot 
ng look. Sisirain din nito ang likas- 
yaman ng look na daan-daang taon 
nang pinakikinabangan ng mga 
mangingisda at maralita sa lugar. 
Magdadala rin ito ng matinding 
pagbaha sa mabababang lugar sa 
paligid ng Manila Bay. 


Pagbabagong hugis para sa tubo ng 
iilan 


Bago pa ang panahon ng mga 
kolonyalistang Espanyol ay pangunahin 
nang daluyan ng komersyo at 
pangangalakal ang Manila Bay 
na nagbigay-daan din sa sosyo- 
ekonomikong pag-unlad. Isang salik 
sa pag-unlad nito ang heograpikal 
na katangian ng look na nagsisilbing 
likas na depensa sa mga kalamidad 
at kumalinga sa umuusbong na 
kalakalan at mga komunidad sa 
paligid nito. 


Binago ang hugis ng Manila Bay 
upang magsilbi sa interes ng mga 
dayuhan at lokal na naghaharing-uri. 
Mula 1944 hanggang 1991, aabot sa 
600 metrong shoreline o dalampasigan 
ang sinakop ng mga proyektong 
reklamasyon sa hilagang bahagi ng 
Manila Bay. Noong 2009, aabot 
sa 7,000 ektarya ng foreshore' sa 
Cavite at 5,000 ektarya ng mababaw 
na katubigang kostal ang sinakop ng 
pagpapalawak ng Sangley Point Naval 
Base. 


OKTUBRE 2020 


Malaki ang naging epekto ng 
iba't ibang proyektong reklamasyon 
sa Manila Bay na nakaayon sa pang- 
industriyal, komersyal at pangmilitar 
na gamit. Nagpatuloy ang pagliit 
ng dalampasigan ng look habang 
dumarami ang mga istruktura sa mga 
coastal area. Halos 296 na lamang 
ng dating 54,000 ektaryang bakawan 
sa palibot ng Manila Bay ang natira. 
Ang mga bakawan ay nagsisilbing 
tahanan ng mga isda at nagpapanatili 
ng balanse ng ekosistema rito. 


Ang nakalulungkot na kalagayan 
ng Manila Bay na pangunahing 
idinulot ng agresibong kumbersyon 
nito ang ginawang dahilan ng 
rehimeng Duterte sa pagsusulong 
ng “rehabilitasyon” ng look. 
Sinimulan noong Enero 2019 ang 
rehabilitasyon na may halagang P47 
bilyon at kinabibilangan ng mga 
walang kwentang proyekto tulad 
ng pagtatambak ng dolomite? sa 


baybayin ng look nitong Setyembre. 


Ang totoo, pagpapatuloy 
lamang ng agresibong reklamasyon 
at kumbersyon ng look tungong 
industriyal at komersyal na gamit ang 
ipinagmamalaking rehabilitasyon ni 
Duterte. Kasunod ng pagtatambak 
sa Manila Bay at baybayin ng Cavite 
ang pagtatayo ng mga sentrong 
pangnegosyo. at komersyo na 
magpapatalsik sa mga mangingisda 
mula sa kanilang panirikan at pook- 
pangisdaan at lalo pang sisira sa look. 


Reklamasyon at kumbersyon sa 
Cavite 


Sasakupin ng pinakamalalaking 
proyektong reklamasyon sa Manila 
Bay ang malaking bahagi ng coastal 
area sa 101.16 kilometrong coastline 
ng Cavite. Kabilang rito ang Sangley 
International Airport sa Cavite 
City, Cavite Reclamation Project 
(CRP) sa Cavite City, Rosario at 


MAPA NG MGA PROYEKTONG REKLAMASYON SA CAVITE 


1. Sangley Point International Airport Project (1,900 ektarya) 


2. Philippine Navy Dredging and 


Reclamation (66.6 ektarya) o 


3. Cavitex Manila Bay 
Reclamation (844 ektarya) 


4. Diamond-Bacoor 
Reclamation and 
Development Project (420 
ektarya) 


o) 
P 


ROSARIO 


5. POGO City sa Kawit 
(20 ektarya) 


6. Cavite 
Reclamation 
Project (1,331 
ektarya) 


GENERAL 
TRIAS 


UI | K CITY 


LA 


1 Bahagi ng dalampasigan na nasa pagitan ng malalim at mababaw na katubigan 


2 Isang puting mineral (calcium magnesium carbonate) na kapag dinurog ay mukhang puting 


buhangin 


7 KALATAS 


Noveleta. Nariyan din ang Diamond-Bacoor Reclamation 
and Development Project (DBRDP), Manila-Cavite Toll 
Reclamation Project, Philippine Navy Reclamation and 
Dredging Project at Kawit POGO (Philippine Offshore 
Gaming Operations) sa dating Island Cove sa Kawit. 


Ang mga proyektong reklamasyong ito ay kaugnay ng 
malawakang pagpapalit-gamit ng lupa sa Cavite upang itayo 
ang mga imprastrukturang magpapabilis sa daloy ng kapital 
at mag-eengganyo pa sa mga mamumuhunan. Ito ang 
dahilan kaya hayok ang mga lokal na burukrata mula sa 
pamilyang Remulla at Revilla na ipatupad ang mga proyekto. 
Sa katunayan, joint venture sa pagitan ng pribadong 
sektor at Cavite LGU ang Sangley International Airport 
Project habang pangunahing proponent ng reklamasyon sa 
Bacoor City ang city government sa pangunguna ni Mayor 
Lani Mercado-Revilla. Nakipagkutsaba rin si dating Gov. 
Jesus Crispin Remulla sa Century Peak Corporation para sa 
CRP na sasaklaw sa 1,331 ektarya. 


Kapalit ng tubo ng mga kumpanya at mga kurakot na 
opisyal ng probinsya ang matinding pasakit na dadanasin 
ng mga maralita at mangingisda sa tabing-dagat. Ramdam 
na ang banta ng malawakang demolisyon at dislokasyon. 
Ngayong 2020, ilang beses nang nagkaroon ng sunog sa 
mga maralitang komunidad sa Bacoor City na sasaklawin 
ng DBRDP. Naniniwala ang mga residenteng paraan ito 
upang mapadali ang pagpapalayas sa kanila. 


Iligtas ang Manila Bay at ang baybayin nito 


Malakas ang pagtutol ng mga Cavitefio at residente ng 
mga karatig-lugar sa tuluy-tuloy na reklamasyon ng Manila 


ANO ANG MAPIPINSALA NG REKLAMASYON 
SA MANILA BAY AT CAVITE? 


Mahigit 8,000 metrikong tonelada ng taunang 
ani sa pangingisda sa Cavite 


e. Lampas 22,000 metrikong toneladang produksyon 
ng talaba, tahong at halaan sa Bacoor, Kawit at 
Cavite City 


e. Kulang sa 1,000 ektaryang bakawan 


e 293.68 ektaryang bahura ng korales sa Corregidor 
at Caballo, Cavite City 


e. Mga korales sa Bancaan at Labac sa Naic 
e. San Nicolas Shoals na mayaman sa Kapiz sea shell 


e. Mga mudflat at bakawan na nagsisilbing 
pahingahan ng mga migratory bird na dumadaan 
sa bansa 


e. Balanse ng ekosistema na maaaring tumungo 
sa pagkamatay ng saring-buhay (biodiversity) sa 
Manila Bay 


8 KALATAS 


Bay. Isinusulong nila ang panukalang batas na HB 257, 
An Act Declaring Manila Bay as Reclamation-Free Zone, 
na magbabawal sa reklamasyon sa look. Kasabay nito'y 
panawagan din nila ang pagbabasura sa no-build zone 
policy, fisheries code at iba pang mapaniil na batas sa mga 
mangingisda. 


Hindi reklamasyon bagkus rehabilitasyon ng Manila 
Bay ang nararapat na isulong ng mamamayan upang 
bumalik ang dating buhay at tunay na kagandahan 
nito. Ang paglilinang sa look at mga baybayin nito ang 
magbubunsod ng tunay at sustenableng pag-unlad na 
nakaayon sa interes ng mamamayan at kapaligiran. 


Kung nakaasa ang mamamayan sa Manila Bay para sa 
kanilang buhay at kabuhayan, nasa kamay naman nila ang 
buhay nito at ang pagsasalba rito. Kung hindi sila 
magkakaisa upang tutulan at pigilan ang mga 
mapangwasak na proyektong reklamasyon ng rehimeng 
US-Duterte, mananatili at tiyak na lulubha pa ang abang 
kalagayan ng look at mamamayang nakapalibot dito. 


BALITANG TO 


@a Atake ng 59th IBPA, 
A3) binigo ng AMC-BHB 
Jj 9 Quezon 


Naagaw ng Apolonio Mendoza Command (AMC)- 
BHB Quezon ang inisyatiba sa labanan at binigo ang 
atake ng 59th IBPA noong Oktubre 29, 2:00 ng hapon, 
sa Brgy. Lavidez, General Luna, Quezon. Kagyat na 


naramdaman ng yunit ng AMC ang papalapit na tropa 
ng 59th IBPA at pinutukan ang mga ito. 


Hindi bababa sa tatlong kaswalti ang natamo ng 
berdugong kaaway habang ligtas na nakaatras ang 
mga Pulang mandirigma nang walang kaswalti. 


Pataksil na inatake ng 59th IBPA ang yunit ng BHB 
Quezon habang nagsasagawa ang huli ng pag-alalay 
sa mga biktima ng pinsala ng bagyong Quinta at 
naghahanda sa pagpasok ng bagyong Rolly. 


Habang hinaharap ng mamamayan ang bangis at 
sama ng panahon, nagpapatuloy ang mga focused 
military operations (FMO) ng pinagsanib na pwersa 
ng 59th IBPA, 85th IBPA, 22nd DRC ng 2nd ID at PNP- 
CALABARZON sa mga bayan ng Lopez, Macalelon at 
General Luna. Aabot sa 1,000 elemento ng AFP-PNP 
ang idinagan sa tatlong bayan pa lamang ng probinsya. 


Ani Cleo del Mundo, tagapagsalita ng AMC-BHB 
Quezon, “Patuloy naming bibiguin ang mga atake ng 
teroristang rehimeng US-Duterte sa mamamayan ng 
Quezon. Kahit pa may kalamidad, nakahanda ang mga 
yunit ng BHB Quezon na labanan ang mga pasistang 
tropa. Ito ang aming tugon sa Terror Law ni Duterte.” 


OKTUBRE 2020 


LATHALAIN 


Microfinance, huwad na kaligtasan ng mahihirap 
Ikalawa at huli sa serye ng mga artikulo hinggil sa microfinance 


MM: panahon na di na ako nakakapagbayad, ito yung mga panahon na gipit kami. May isang beses 
na kinuha ng mga kamiyembro ko ang TV namin bilang kabayaran. Hindi sila aalis hangga't di ako 
nakakapagbayad --utang ng isa, utang ng lahat. 


Maluwag sa mamamayan 
ang microfinance para mabilis 
na “mmakapagpaluwal ng pera 
dahil sa kakulangan ng kita at 
mababang sahod, kasabay ang 
pagsirit ng presyo ng mga arawang 
pansustento. Inaakala nilang malaki 
ang pinag-iba ng pangungutang sa 
microfinance sa pangungutang sa 
5-6 o sa mga komersyante. Ngayon 
“moderno” na ang pangungutang 
- gumagamit na ng mga passbook, 
android at sa bangko na! Maaari 
ring umutang dito ng mas malaking 
halaga kumpara sa mahihiram sa 
mga indibidwal na nagpapautang. 
Hindi rin umano ramdam ang bigat 
ng lingguhang paghuhulog ng mas 
maliit na halaga sa loob ng 25 
linggo. 


Lingid sa kaalaman ng mamamayang 
umuutang dito, ang tunay na layunin 
ng microfinance ay ang pagkamal ng 
mas malaking interes sa mga kliyente 
nito. Nalilinlang ng microfinance 
ang mga kliyente sa paraang 
paghahati sa malaking porsyento ng 
interes sa matagal na paghuhulog 
ng mga mangungutang. 8 Maliban 
sa pagkita sa interes, tumutubo rin 
ang microfinance sa paniningil ng 
transaction fee, credit investigation 
(CI) fee at iba pa. 


-- Nanay Anya, umutang sa microfinance 


Inilalako ng mga institusyon sa 
microfinance na layunin nila ang 
pagtataas ng antas ng pamumuhay 
ng mga mahihirap at pagpawi sa 
kahirapan. Kung pagbabatayan ang 
karanasan ng mga kasapi, kabaliktaran 
ang resulta ng kanilang pagpasok sa 
microfinance. 


Hungkag” ang pangako ng 
modernong usura sa anyo ng 
microfinance. Tulad ng inilahad ni 
Nanay Anya, hirap ang mga kliyenteng 
magbayad ng utang dito. Hindi nito 
nilutas ang dinaranas nilang kahirapan 
at kagipitan, bagkus ay inilubog ang 
mga nangungutang sa walang tigil na 
siklo ng pag-ikid ng pangungutang. 
Pati relasyon ng mga magkakapit- 
bahay at magkaka-miyembro ay 
nasisira dahil sa mga kundisyon ng 
microfinance sa pangungutang. 


Dagdag pa, nililikha ng 
microfinancing ang kultura ng 
konsumerismo na nakabalangkas sa 
pangangailangan ng pandaigdigang 
kapitalismo lupang hindi maging 
tigil ang daloy ng pera sa pamilihan. 
Hinihikayat nito ang mamamayan sa 
walang kontrol na paggastos na lampas 
sa kanilang kita, pangangailangan 
at kakayahang magbayad kung kaya 
nagkakaroon sila ng mga utang. 


Ang pangungutang ng masang 
anakpawis ay iniluwal ng matinding 
kahirapan na hindi binibigyang 
kasagutan ng 5s kasalukuyan at 
mga nagdaang rehimen. Habang 
tumatagal, lalong iniluugmok ng 
microfinancing ang masang Pilipino 
sa kumunoy ng walang-katapusang 
pangungutang upang huthutin ang 
lahat ng natitira pa sa kanyang mga 
ari-arian. 


Tuluyan lamang mapapawi 
ang pangungutang ng mga 
Pilipino kung magkakaroon sila 
ng sapat mna kabuhayan para 
ipangtustos. sa kanilang  pang- 
araw-araw. na. pangangailangan. 
Tanging sa pamamagitan lamang 
ng” demokratikong 5B8Brebolusyong 
bayan mapapawi ang batayan ng 
pangungutang o usura ng masang 
anakpawis at maitataguyod ang 
kanilang kagalingan at maitataas ang 
antas ng kanilang pamumuhay. 


Kailangang isulong ang iba't ibang 
porma ng antipyudal na pakikibaka at 
pagtutulungan” ng 5 87mamamayan 
upang maitayo ang mga kooperatiba 
sa pautang, sa taniman (palayan, 
kaingin), sa paghahayupan, 
pagbebenta ng mga lokal na produkto 
at pangkonsyumer na tutuwang sa 


SALAYSAY NG MGA NALULUBOG SA KUMUNOY NG UTANG SA MICROFINANCE 


“Ako si Anya, kaming mag-asawa 
ay mamimili ng uling. Halos lahat ng 
kapitbahay namin ay mga miyembro 
ng iba't ibang microfinance kaya 
sinubukan ko rin. Sa simula, maliit pa 


UTANG 


“Ako si Sam, kasapi ng apat na microfinance. Kasapi 
rin ng microfinance ang asawa at anak kong lalaki. 


Umabot sa apat ang aking 
pinasukan dahil inuutang ko 
sa isang microfinance ang 


lamang ang kaya kong utangin dahil 
bago pa lang akong sali. Habang 
tumatagal, lumalaki na ang nauutang 
ko. Sa unang loan ko ay nakautang ako ng P10,000. 
Nakaapat na beses akong umutang. May panahon na di na 
ako nakakapagbayad, ito yung mga panahon na gipit kami. 
May isang beses na kinuha ng mga kamiyembro ko ang TV 
namin bilang kabayaran. Hindi sila aalis hangga't di ako 
nakakapagbayad--utang ng isa, utang ng lahat.” 


OKTUBRE 2020 


Bayag 
P169,500 (4Rp”" 
microtinance 


sa 
Apo 


ipambabayad ko sa isa pa. 
Kung pagsasama-samahin 
lahat, umaabot na sa P169,500 

ang utang ko. Marami nang sideline 
na trabaho ang asawa at anak ko para 


2 pang 


ak 


B maipambayad sa utang na 'yan. Marami na 
N8 3T akong kakilala at naging kagrupo rito na umalis 
NG dahil hindi makapagbayad. Diyan na umiinog 


Mi ang buhay ng mga kabarangay namin.” 


9 KALATAS 


kanilang pang-araw-araw na 
pamumuhay. Sa pamamagitan ng 
demokratikong gubyernong bayan, 
pinauunlad ang pang-ekonomyang 
aktibidad para sa kagalingan ng 
kasapian ng mga organisasyong masa 
at magsisilbi sa hakbang-hakbang na 
pagpawi ng pyudal at malapyudal na 
pagsasamantala sa kanayunan. Sa 
mga lungsod man at higit sa mga 
nayon, marapat lamang na bumuo 
ang mamamayan ng kanilang sariling 
samahan o organisasyon at pakilusin 
ang samahan bilang isang kooperatiba 
na maghihikayat ng mas marami at 
papalaking impok. 788 Habang nasa 
kooperatiba, unti-unti nang ibinababa 
ang interes ng pautang. Magsisilbi 
rin ang kooperatiba bilang isang 
samahan na magbibigay din ng 
kanilang mga pangunahing 
pangangailangan. Lalo't ang buong 
bansa'y nahaharap sa krisis pang- 
ekonomya at pampulitika sa gitna ng 
COVID-19, higit na pangangailangan 
para sa lahat ang magkaisa at 
magtulungan para itaguyod ang 
kanilang pang-araw-araw na 
aktibidad sa ekonomya. 


SALAYSAY NG MGA NALULUBOG SA KUMUNOY NG UTANG 


SA MICROFINANCE 


“Ako si Helen. Meron akong maliit na tindahan. Naging kasapi ako ng 
ARDCI noong 2012 at nag-resign ako noong 2014. Nung una, hindi pa 


namin ramdam ang pagbabayad sa utang 
dahil ayos pa ang kita namin. Pero habang 
tumatagal, kapag may isang beses lang 
kaming hindi makapagbayad ay hindi na 
kami maaaring umutang hangga't may 
hindi pa kami nababayaran kaya naoobliga 
kami na umutang pa sa iba para lamang 
makapagbayad. Ito ang dahilan kung bakit 


ako nag-resign sa ARDCI.” 


PAALALA 


BAWAL 
umutang ulit 
kapag hindi 


BAYAD MUNA! 


“Ako si Hilda, pumasok ako sa CARD? para sa savings at hindi sa utang. Pero 
dahil sa hirap ng buhay, napilitan na rin akong mangutang 


LUGI 
LUGI 


nag-uusap.” 


para sa aking babuyan. Kalaunan, hindi naging mapalad 
ang kinahinatnan ng babuyan ko at nalugi rin, may utang 
pa ako. Ngayon ay 11 beses na akong umuutang diyan. 
Sa karanasan, may kumare akong umutang ng sampung 
libo at tinakasan niya. Ako tuloy ang nagbayad noon 

7 sa pamamagitan din ng utang. 
masama pa ang loob ko sa kumare ko at hindi kami 


Hanggang ngayon 


1 ARDCI - Agricultural and Rural Development for Catanduanes, Inc. 


2 Center for Agricultural and Rural Development, Inc. 


BANTAY KARAPATAN 


Nagpapatuloy na FMO sa gitna ng pandemya at bagyo 


NN Sa halip na gamot at ayuda, ipinakat ng rehimeng US- 
Duterte ang berdugong AFP-PNP sa rehiyon sa gitna ng pandemya at 


pananalasa ng bagyong Quinta. 


Quezon. Sa buong buwan ng 
Oktubre, walang tigil ang focused 
military operations (FMO) ng 80th 
IBPA sa mga bayan ng Real at Infanta 
upang protektahan ang nagpapatuloy 
na konstruksyon ng Kaliwa Dam. 


Patuloy rin ang pananakot ng mga 
ahente ng paniktik ng AFP sa limang 
bayan ng Polilio Group of Islands. 


Samantala, sa gitna ng bagyong 
Quinta, naglunsad ng FMO ang 1,000 
tropa ng pinagsanib na 201st Brigade- 
PNP-CALABARZON sa mga bayan ng 
Lopez, Macalelon at General Luna na 
nagresulta sa labanan sa pagitan ng 
isang yunit ng BHB Quezon at 59th 
IBPA noong Oktubre 29. 


Mindoro. Hindi nilubayan ng FMO 
ng 203rd Brigade-PNP MIMAROPA 
ang tatlong bayan sa Oriental Mindoro 
at tatlong munisipyo sa Occidental 


10 KALATAS 


Mindoro. Nagpatuloy rin ang FMO 
sa anim na sityo ng Brgy. Monte 
Claro, San Jose, tatlong sityo ng Brgy. 
Manoot, Rizal, anim na sityo ng Brgy. 
Lisap at 10 sityo ng Brgy. Hagan, kapwa 
sa Bongabong. 


Kasabay ng FMO ang paglulunsad 
ng retooled community support 
program operations (RCSPO) ng 4th 
IBPA-403rd RMFB sa mga naturang 
bayan. Tampok sa RCSPO ngayong 
Oktubre ang marahas na pagpapasuko 
sa Barangay Gasilan at Panaytayan 
sa Mansalay, Oriental Mindoro at 
Barangay Imok at Balian, Magsaysay, 
Occidental Mindoro. 


Iligal ding nagkakampo ang 4th 
IBPA sa eskwelahan ng Sityo Mantay, 
Brgy. Monte Claro ng San Jose, at sa 
mga bahayan sa Sityo Bato Singit, Brgy. 
Manoot, Rizal at Sityo Rimas, Brgy. 
Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro. 


Sa tabing ng RCSPO, inilulunsad 
ng mga berdugo ang pagsesensus, 
mga papulong na may kasamang 
interogasyon, tortyur at kampanyang 
pagpapasuko.  Ilampung residente 
ang sapilitang pinapunta sa kampo ng 
4th IBPA sa Brgy. Haguines, Mansalay 
at doon iligal na inimbestigahan, 
tinortyur at sapilitang  pinasuko. 
Gumamit rin ang AFP ng mga pekeng 
“proyektong pangkaunlaran” tulad 
ng pagtatayo ng mga kubeta, multi- 
purpose hall, basketball court, kalsada 
at iba pa upang linlangin ang mga 
komunidad. 


Kahit noong naghahanda ang mga 
Mindorefio sa darating na Bagyong 
Quinta, nagpalipad ng helicopter ang 
203rd Brigade para sa isasagawa 
nitong mga FMO. Nagbaba ang mga 
pasista ng mga pwersa, kagamitan at 
suplay sa Sitio Malpalon, Brgy. Iriron, 
Calitaan, Occidental Mindoro at Brgy. 
Hagan. Naiulat sa Brgy. Hagan ang 
pambubugbog ng mga militar sa isang 
katutubong Mangyan. 


OKTUBRE 2020 


Bakit dapat ipagpatuloy ng mga 
magniniyog ang laban para bawiin 
ang pondong coco levy? 


TUGEN 


NI PATNUBAY DE GUIA 


ng mga magniniyog o mga magsasaka sa niyugan sa bansa ang tunay na may-ari ng P105-bilyong pondong coco 

levy. Sila at hindi ang reaksyunaryong gubyerno ang karapat-dapat na magmay-ari (rightful owner) dahil ang 
pondong coco levy ay nalikha at lumago mula sa pagsasamantala at pagpiga sa lakas paggawa ng mga magniniyog 
sa bansa. Ito'y pinuhunanan, sa mahabang panahon, ng pawis at dugo ng mga magsasaka sa niyugan. Subalit 
mahigit 47 taon nang ipinagkait ng reaksyunaryong gubyerno ang pondong coco levy na sinimulang dambungin at 
pakinabangan ni Ferdinand E. Marcos at ng kanyang mga kroni mula 1972 hanggang 1986. 


Makatwiran at makatarungan 
lamang na ipaglaban ng mga 
magniniyog sa bansa na 


mapasakamay ang pondong coco 
levy dahil ito'y kanilang pag-aari. 
Walang karapatan ang pasistang 
rehimeng US-Duterte na ito'y 
binbinin at patuloy na ipagkait 
sa 3.5 milyong magniniyog sa 
bansa. Maging ang Korte Suprema 
ay nagpasya noong 2014 na ang 
pondong coco levy ay pag-aari ng 
mga magniniyog. 


Pinagnanasaang ibulsa ng 
rehimeng Duterte at mga kroni 
nito ang tinatayang P105-bilyong 
pondong coco levy na naipon mula sa 
hindi makatwirang pagpapataw nito 
sa mga magniniyog ng diktadurang 
US-Marcos. Nitong 8B8B8Oktubre, 
ginawang prayoridad sa Kongreso 
ang pagpapasa sa panukalang batas 
na layong ilagay sa isang trust fund 
ang pondong coco levy--isang tusong 
iskema para ipagkait ang pondong 
coco levy sa mga magniniyog. Dagdag 
itong pagsasamantala at kawalan 
ng katarungan laluna sa maliliit 
na magniniyog at manggagawang 
bukid na umaasang magamit ang 
pondo para sagipin ang kanilang 
kabuhayan matapos ang sunud- 
sunod na kalamidad at pananalasa ng 
pandemyang COVID-19. 


Inilalantad ng pinakahuling 
maniobra ng rehimeng Duterte ang 
kahungkagan ng pangakong ibabalik 
ng gubyerno ang pondong coco levy 
sa mga magniniyog. Kailanma'y 
hindi hinangad ni Duterte na isauli sa 
magsasaka ang perang naipon mula 
sa pagpapatupad ng diktador na si 
Ferdinand Marcos sa RA 6260 (1972) 
at PD 276 (1973) na nagpataw 
ng koleksyon ng buwis sa niyog. 


OKTUBRE 2020 


Ipinagpapatuloy lamang niya ang 
panloloko sa magsasaka na ginawa 
ng mga nagdaang rehimen. Hinayaan 
lamang na manatili sa kamay ng iilang 
indibidwal, institusyon at negosyo 
ang pondong coco levy. Sa nakaraan, 
pinagtubuan ito ng mga PML at 
burgesya kumprador na sina Danding 
Cojuangco, Maria Clara Lobregat 
at Juan Ponce Enrile (bilang noo'y 
Ministro ng Pambansang Tanggulan) 
at ginamit itong kapital upang 
makontrol ang buong industriya ng 
niyog. 


Hanggang ngayon, ang tanging 
nakikinabang sa mga benepisyo ng 
coco levy tulad ng mga scholarship, 
health insurance, loan, ayuda sa 
negosyo at iba pa ay ang mga PNL at 
kanilang pamilya habang nagdarahop 
ang masang magniniyog. 


Walang mapapala ang magniniyog 
kung aasa sa: reaksyunaryong 
gubyerno. Kung hindi sila lalaban, 
tiyak na madaling kakamkamin ng 
mga gahaman ang pondong piniga 
mula sa kanilang pagpapagal sa 
mga niyugan. Sinusuportahan ng 
buong rebolusyonaryong kilusan 
ang makatarungang pakikibaka 
para sa pagbawi ng pondong coco 
levy at iba pang kahilingan ng 
mga magniniyog. Kabilang ito 
sa pagpapaunlad sa industriya 
ng niyog na nilalaman / 
ng Comprehensive 
Agreement on  Socio- 


Economic Reforms na nakasalang 
sa usapang pangkapayapaan subalit 
arbitraryong pinagpasyahan ng GRP 
na itigil noong 2017. 


Kasingtagal ng pagkakait sa 
pondong coco levy ang marubdob na 
pakikibaka ng mga magniniyog para 
mabawi ito. Nakatatak sa kasaysayan 
ang pagkilos ng mga magniniyog sa 
Guinayangan, Quezon noong 1983 na 
marahas na dinispers ng Philippine 
Constabulary at napabantog na 
Guinayangan massacre. 


Hanggang sa 
nagpapatuloy ang “maalab na 
paglaban ng mga magniniyog 
laluna rito sa TK. Wala silang sawa 
sa pangangalampag sa Philippine 
Coconut Authority at iba pang 
ahensya ng gubyerno. Sila ang 
nagpopropaganda sa kapwa nila 
magsasaka, pati sa mga kabataan, 
manggagawa at iba pang sektor. 
Mula sa usapin ng coco levy fund, 
namumulat ang mamamayan 
sa pambubusabos ng mga PML- 


kasalukuyan 


11 KALATAS 


komprada sa mga magniniyog tulad 
ng hindi pantay na hatian, resikada, 
tara, taktak at sari-saring pandaraya 
ng mga kumersyante-usurero. 


Dahil sa masikhay na gawaing 
pagmumulat, pag-oorganisa. at 
pagpapakilos, lumalapad ang hanay 
ng nakikibakang magniniyog at 
nahahamig ang opinyong publiko sa 
pagsuporta sa kanilang panawagan. 
Hindi mapigilan ang pagsulong ng 
kanilang laban kahit pa takutin sila 
ng mga militar, bansagang terorista 
at gawan ng samu't saring karahasan 
ng estado. 


Isang antas. ng 5 tagumpay 
ng kilusang Bmagsasaka 7 8ang 
pagdedeklara ng Korte Suprema na 
pag-aari ng mga magniniyog ang 
pondong coco levy at kasunod na 
paglalabas ng GRP ng mga kautusan 
na nagtuturing sa pondong coco 
levy bilang pondong pampubliko. 
Gayunpaman, hindi dapat kalimutan 
na sagad sa pagiging anti-magsasaka 
at ganid ang rehimeng Duterte. 
Hindi nito hahayaang mapunta sa 
kamay ng maliliit na magniniyog ang 
pondong coco levy dahil labag ito sa 
kagustuhan ng kanyang mga kroni at 
PML-burukrata na takam na takam at 
naglalaway sa pondo. 


Ngayong planong ilagay sa trust 
fund ang pondong coco levy, higit na 
kailangang ipakita ng mga magniniyog 
ang kanilang determinasyong 
bawiin ang coco levy fund at lahat 
ng mga asset at ari-arian na binili 
gamit ang pondo. Kailangang 
pasikarin ang kampanyang masa at 
maglunsad ng mga pagkilos kahit 
sa gitna ng pandemya. Hamon 
sa mga magniniyog na palakihin 
ang kasapian ng kanilang mga 
organisasyon at magpalawak ng 
saklaw. Sikaping maabot ang bawat 
isa sa higit tatlong milyong maliliit 
na magniniyog at manggagawang 
bukid at pakilusin sila para sa kanilang 
karapatan at kagalingan. Malaki ring 
tulong ang pakikipag-alyansa sa mga 
positibong pwersa para palakasin 
ang panawagang pagbabalik ng coco 
levy fund sa magsasaka. 


Kasabay nito'y patuloy na 
iangat ang kamulatan ng masang 
magniniyog” “at buong uring 
magsasaka hinggil sa pagsasamantala 


12 KALATAS 


sa kanilang uri at 
paghahari ng pyudalismo, 
imperyalismo at burukrata 
kapitalismo sa lipunang |- 
Pilipino. Kailangang itanghal 
ang rebolusyonaryong 
solusyon sa problema 
sa lupa. at. palahukin 
ang pinakamaraming 
bilang sa demokratikong 
rebolusyon ng bayan (DRB). 
Sa. pagtatagumpay ng 
DRB at pagbagsak ng 
bulok na estado ng mga PML at 
burgesya kumprador na - alipin 
ng imperyalismo, maipatutupad 
ang tunay na reporma sa lupa at 
pambansang industriyalisasyon 
na mga kinakailangang salik sa 
pagpapaunlad ng produksyong 
agrikultural ng bansa at 
pagtatransporma sa buhay ng mga 
magsasaka. 


Ang pagbawi sa pondong coco 
levy ay isa lamang sa napakaraming 
hakbangin sa pagtataguyod ng 
kagalingan ng mga magniniyog at 
lahat ng magsasaka. Nananatiling 
mayor na suliranin ang kawalan ng 
lupa ng mga magsasaka at pagiging 
atrasado ng agrikultura sa bansa. 
Nagsisikap ang rebolusyonaryong 
kilusan na tugunan ang problemang 


Ilan sa mga korporasyong nabili 
mula sa pondong coco levy 


United Coconut Planter's Life 
Assurance Corp. o Cocolife 
Insurance 


United Coco Planters Bank 


San Miguel Corporation, Inc. 


Coconut Industry Investment Fund- 
Oil Mills Group 


ito. maging sa panahon ng 
pagsusulong ng DRB. Sa iba't ibang 
dako ng Pilipinas, ipinatutupad ang 
minimum at. maksimum” na 
programa sa rebolusyong agraryo 


na layong iangat ang kita at 
produktibidad ng masang 
magsasaka. Samantala, sa 


pinakamauunlad na sonang gerilya, 
binubungkal na ng milyong 
magsasaka ang mga lupaing binawi 
mula sa kontrol ng mga PML at lokal 
at dayuhang burgesya kumprador. Ito 
ang naglalahad sa katapatan ng 
rebolusyonaryong kilusan sa 
pangako nitong lagutin ang ugat ng 
pagsasamantala sa kanayunan at 
itayo ang isang gubyernong bayan 
na magtataguyod sa interes ng uring 
magsasaka. 


Gunitain at muling pag-aralan! 
Ang Rebolusyong Oktubre ng 1917 


to ang dakilang sosyalistang rebolusyon ng mamamayang Ruso na 
pinamunuan ng Partido Komunista ng Unyong Sobyet (Bolshevik) 
laban sa burgesya at mga kontra-rebolusyonaryo. 


Naganap ito noong ika-25 ng Oktubre 
sa kalendaryong Julian (Nobyembre 7 sa 
kalendaryong Gregorian) noong 1917. 


Nagkubli ang 


na Gubyerno. 
pag-aalsa ng mamamayang Ruso. 


Probisyunal 
Gubyerno sa Winter Palace sa ilalim ng 
proteksyon ng mga kadete at batalyong 
panagupa. Kinagabihan, kinubkob ng mga 
rebolusyonaryong manggagawa, sundalo at 
marino ang Winter Palace sa Petrograd at 
inaresto ang mga miyembro ng Probisyunal 
Tagumpay ang armadong 


WI? 


na 


NU 


Sa araw na ito, inilabas ang manipesto na To the Citizens of Russia (Sa 
mga Mamamayan ng Rusya) na nagpapahayag na naibagsak na ang 
Probisyunal na Gubyerno at naipasa na ang kapangyarihan ng estado sa 


kamay ng mga Sobyet. 


OKTUBRE 2020 


BALITA 


Kampanyang pagpapalaya para sa mga 


bilanggong pulitikal ng Palawan, nagpapatuloy 


Sa kabila ng malawakang kampanya ng pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal 
dahil sa mabilis na hawahan ng COVID-19 sa mga bilangguan, nananatiling nakapiit 
ang mga detenidong pulitikal ng Palawan sa Puerto Princesa City Jail. 


Kabilang sa mga nakakulong 
ang Palawan 7 na inaresto sa isang 
tsekpoynt sa Puerto, Princesa City 
noong Oktubre 4, 2019. Isa sa 
Palawan 7 si Antonio Molina, 65, 
may kondisyong medikal. Habang 
nakakulong, hindi siya binibigyan ng 
wastong atensyong medikal at hindi 
rin natsetsek-ap ng kanyang doktor. 
Nanganganib ang kanyang kalusugan 
laluna't isa ang mga senior citizen sa 
mga pinakabulnerable sa COVID-19. 


Sa kabila nito, aktibo ang mga 
bilanggong pulitikal ng Palawan sa 
kampanyang edukasyon hinggil sa 
pandemya sa loob ng piitan. Nagtahi 
sila ng mga face mask kasama 
ang iba pang mga bilanggo bilang 
proteksyon. Ipinagpatuloy nila ang 
kanilang gawain bilang mga aktibista 
at tagapagtaguyod ng karapatang-tao 
maging sa loob ng bilangguan. 


Humaharap si Molina at iba pa sa 
Palawan 7 sa mga gawa-gawang kaso 
tulad ng illegal possession of firearms 
and explosives. Sa pag-usad ng kaso, 


ilang hearing na ang naipagpaliban 
dahil sa COVID-19. Nagkaroon ng 
kahirapan sa pagbyahe ang mismong 
abugado at maging mga kapamilya ng 
pito dahil kalakhan ay manggagaling 
pa sa NCR at CALABARZON. Mabagal 
ang pagpoproseso ng mga papeles 
na kinakailangan upang makabyahe 
tulad ng medical certificate, travel 
permit, at iba pa. Napakagastos din 
ng P1,000 na bayad kada gabi para 
sa pagtigil sa quarantine facilities ng 
Puerto Princesa kung saan istriktong 
ipinapatupad ng city government ang 
mandatory 14-day quarantine. 


Iminungkahi nang gawing online 
thru video call ang pagdinig sa kaso 
upang pabilisin ang usad nito subalit 
tinanggihan ng korte. 


Isa rin sa mga bilanggong pulitikal 
ng Palawan si Ka Norly Bernabe, 
pangulo ng Pinagkaisang Lakas ng mga 
Okupante, Residente, Magsasaka, 
Mangingisda at Maralita ng Taytay 
(PLORMMM-Taytay) at. chairman 
ng Katipunan ng mga Samahan ng 


Magsasaka ng 
Timog 5B8BKatagalugan 

(KASAMA-TK). Nakakulong siya 
mula Enero 7, 2018. Sinampahan 
siya ng mga gawa-gawang kaso at 
isa sa mga idinidiin sa kanya ay ang 
pag-ambus ng BHB-Palawan sa PNP- 
Taytay. Matapos ang ilang pagdinig, 
napatunayang gawa-gawa ang kasong 
ito at tuluyan nang ibinasura ng korte 
ngayong taon. Mainit na sinalubong 
ng masang magsasaka ng Timog 
Katagalugan ang pagbasura ng korte 
sa kasong ito. Positibo ang KASAMA- 
TK na mananaig ang hustisya at 
makakalaya si Ka Norly. 


Sa kasalukuyan, mahigpit ang mga 
bilangguan sa pisikal na pagbisita sa 


mga bilanggo. Mas maluwag ang 
pagbisita. sa. pamamagitan ng 
iniskedyul na video call. 


Gayunpaman, mapa-online man o on- 
ground, nagpapatuloy at lumalakas 
ang kampanya upang palayain ang 
lahat ng mga bilanggong pulitikal sa 
Palawan. 


Red-tagging at panghaharas sa mga nagrerelip, kinundena 

Mariing kinundena ng mga progresibong organisasyon at mga 
grupong naglulunsad ng mga operasyong relip at rehabilitasyon ang 
ginagawang panghaharas at red-tagging sa kanila ng mga pwersa ng 
AFP-PNP at iba't ibang ahensya ng gubyerno sa gitna ng pananalasa 
ng bagyong Quinta at pagpapatuloy ng krisis dulot ng COVID-19. 


Ayon sa kanila, talamak ang 
panghaharas at pang-aaresto sa 
mga boluntir na nagbibigay ng 
kanilang oras sa pamamahagi 


ng relip at pagluluto sa mga 
community kitchen... Ang iba'y 


inaakusahang nagpoprotesta 
at hinuhuli ng mga pulis kahit 
malinaw na namamahagi lamang 
sila ng pagkain, babasahin at relip. 


Inireklamo. rin ng 5 mga 
organisasyong 3B8Bsnagrerelip ang 
paghihigpit sa mga hinihinging 
pangangailangan sa paglulunsad 
ng mga operasyong relip. lsang 


OKTUBRE 2020 


insidente ang pagharang ng Bureau 
of Food and Aquatic Resources sa 
food pass na ginamit ng Anakpawis 
sa misyong relip nito sa Bulacan 
noong Abril. 


Samantala, sinasaluduhan ng 
mga organisasyon ang taumbayan na 
nagpamalas ng mataas na diwa ng 
bolunterismo at pagtulong sa kanilang 
kapwa sa kabila ng panggigipit sa 
kanila ng gubyernong Duterte. 

Nanawagan ang mga organisasyon 


sa relip na ilaan na lamang ang 
pondo ng AFP-PNP sa mga programa 


sa relip at rehabilitasyon laluna 
ngayong sunod-sunod ang tama 
ng kalamidad sa rehiyon sapul sa 
pagputok ng Bulkan Taal. Sa TK, 
umabot sa halos P600 milyon ang 
pinsala sa agrikultura at ari-arian 
dahil sa bagyong Quinta. Naitala 
rin ang pinakamababang siyam na 
nasawi sa rehiyon. 


Tinatayang nasa P573 milyon 
ang halaga ng mga nasirang 
pananim sa CALABARZON habang 
aabot sa P20 milyon ang halaga ng 
nawasak na imprastraktura rito. 
Halos P3 milyon naman ang pinsala 
sa imprastraktura sa MIMAROPA. 
Iniulat din na may dalawang taong 
namatay sa CALABARZON habang 
pito ang nasawi sa MIMAROPA 
dahil sa bagyo. 


13 KALATAS 


KULTURA 


a Wan MT 


14 KALATAS OKTUBRE 2020 


